


— 


CANE AH, 


AR 


“ DDAMEG Y MAB AFRADLON. 


ŵn 


Myf yw'r Mab afradlon, ie yn wìr, 6c. 
Adawodd gartref tirion, &c. 

Dilynais fy mhleserau 

Yn mhell i wlad y cibau, 

Heb feddwl dyfod adrau, &c. 

Nes dyfod arnaf eisiau, &c. 


'Nol imi wario'r eiddo, digon gwir, âc. 
Daeth newyn i'r wlad hono, &c. 

Yn mysg y moch a'r cibau, 
Dechreuais fod mewn eisiau; 

'Doedd yno ddim a allai, &c. 

'I lanw'm dymuniadau, &c. 


Dechreuais yno 'styried, dedwydd ddydd, &c: 
Mor drwm oedd fy nghaethiwed, &c. 

Yn nhŷ fy Nhad mae bara, 

A minnau'n marw yma: 

Mae'r gweision yn cael bwyta, &c. 

Tu ag yno minau fentra', &c. 


Af adre, ìi ddweyd fy nghyffes, er mor wael, $c. 
Gan waeddi'n uchel, Pechais, &c. 

Yn wir, 'dwyf ddim yn haeddu 

Fy ngalw'n blentyn iti; 

'Rwy'n meddwl gofyn hyny, &c. 

Cael rhywle gyda'r teulu, &c. 


Er mod i 'mhell, er hyny, rhyfedd tawn, 6c. 
Fy anwyl Dad a'm canfu, &c. 

Fe redodd i'm cyfarfod, 

Er maint fy annheilyngdod; 














2 


Tu ag adref cefais ddyfod, &e, 
A'm derbyn yn lle 'ngwrthod, &c, 


O, f' anwyl Dad, mi bechais, digon gwir, &c. & 
Dy gyfraith di a dorais, &c. 

Yn wir, 'dwyf ddim yn haeddu 

Fy ngalw'n blentyn iti, 

Mae'r ddelw wedi ei cholli, &c. 

Rwy'n llawn o bob trueni, &c. 


Fe roddod fy Nhad tirion, diolch byth, &c. 
Orchymyn i ei weision, &c. 

Y wisg a ddygwch yma 

A weithiodd y Brawd hyna', 

O 'Fethl'em i Galfaria, &c. 

Rhowch hi am y crwydryn yma, &c. 


Rhowch fodrwy y briodas, iddo ef, ôc. 

Yn arwydd o'r berthynas, &c. 

A 'sgydiau parotoad— i 
I gerdded yn [wy gwastad, 

I harddu ffyrdd y Ceidwad, &c. 

Mae gwledda eto i ddwad, &c. A 


Y llo pasgedig hwnw, lleddwch ef, &c. 
Yn fywyd i rai meirw, &c. 

Bwytawn a byddwn lawen, 

Gan ddechreu ar yr Anthem 

Na welir arni orphen, &c. 

Gan ddyblu'r gân drachefen, &c. 


'Nawr dyma'r bachgen hwnw, digon gwir, &c, 
Fu'n gorwedd gyda'r meirw, &c. 
Fe'i collwyd ef yn Adda, 

Fe'i cafwyd ar Galfaria: 

'Nawr gwelwch hwnw yma, &c, 

Mae hyn yn destyn gwledda, &c. 








Od 
2 


'Does achos i neb ddigio, digon gwir, &c. 
Gall Duw wneyd fel y myno, &c. 
Tramgwyddodd y mab hyna', 

Pan oedd y teulu'n gwledda, 

Wrth weled cadw'r pena', &c. 

Ni ddeuai at y dyrfa, &c. 


Fy mab paham y digi, wrth fy ngras, &c. 
Am godi hwn i fynu, &c. 

Mae yma fodd i tithau 

Gael llanwth ddymuniadau; 

'Does prinder byth nac eisiau, &c. 

Mae gwledd i ti ac yntau, &c. 


Mae achos llawenychu, cadw dyn. &c. 
Ac hefyd orfoleddu, &c. 

Fy ngras a'i dygodd yma, 

Fy ngras sydd yn ei wledda, 

Fy ngras byth a ddysgleiria, &c. 
Cydganwn Haleluia, &c. 


Y gweision a'r holl deulu, seiniwch gân, &c. 
Am godi hwn i fynu, &c. 
Angylion deuwch chwithau, 

Chwareuwch eich telynau, 

Y nghyd a thyrfa o seintiau, &c. 

Nid ydyw'r wledd ond dechreu, &c. 


Fe'i cafwyd yn yr arfaeth, llawenhewch, &c, 
Av yn y prynedigaeth, &c. 

Fy nghariad rhad diddechrau 

Gadd fodd i lifo'n ffrydiau, 


 Prwy rinwedd dioddefiadau, &c. 


Daw adre' ryw filiynau, &c. 








MAE''NHAD WRTH 
LLYW. 


Draw, draw ar y cefnfor, ar noson ddu oer, 
'Roedd cwch bach yn hwylio heb seren na lloer; 
A rhuad y tonau a'r gwyntoedd a'r gwlaw, 

A lanwai fynwesau y morwyr o fraw. 


Ond Bachgen y Cadben yn llawen a llon, 
A dd'wedai dan wenu, heb ddychryn i'w fron,— 
Er gwaethaf y tonau, awn adref yn fyw; 
FParaidini ofni? Mae Nhad wrth y llyw. 


O Blentyn y nefoedd! Paham mae dy fron 
Mor ofnus wrth weled gwyllt ymchwydd y don? 
Mae'r dyfnder du, tywyll, yn rhuo—gwir yw— 
Ond diogel yw'ch fywyd—Mae'th Dad wrth y Uyw. 


Daw'n fuan orfoledd diddiwedd i'th ran; 
Draw'n disgwyl mae'th geraint oddeutu y lan; 

Y dysglaer Lŷs acw,—dy hoff gartref yw— 
Mae Canaan yn ymyl, a'th Dad wrth y llyw. 

Cwyd bellach dy hwyliau, mae'r awel o'th du; 
'Rwyt bron myn'd i fynwes dy fwyn Brynwr cu; 
Mae'th angor yn ddiogel, a'th Gadben yn fyw; 
Mae'th gwch yn y porthladd, a'th Dad wrth y llyw. 


Darch. S. RoBERT8. 





! 
' 
a 
Î 





